


[1 નીલેશ રાણા, 37. 12. ઇ5/& 


કોરોના 19ની. બીમારીમાંથી સાજા 
થયા પછી પણ હજારોની સંખ્યામાં 
પેશન્ટો એની પકડમાંથી સંપૂર્ણપણે 
મુક્ત થયા નથી. આ પેશન્ટોમાં ચાર 
અઠવાડિયાં પછી પણ અમુક લક્ષણો 
જોવા મળ્યાં છે. આ અવસ્થાને -1.બતટ્ટ 
€૦તવ, 1705 ઈઉ૦બવ 
101૪ ૯૦ખંવ 1દ્વપાંલ'5 [9૦5૩1 €૦ળત-19 
5011૦10૯, €11'બા1ંત €૦વ જેવાં 
વિવિધ નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. 

આ પેશન્ટોમાં શરૂઆતનાં લક્ષણો 
થોડાં અઠવાડિયાં, મહિના સુધી ચાલુ રહે 
છે, સાજા થયા બાદ ફરી પાછાં લક્ષણો 
જોવા મળે છે અથવા નવાં લક્ષણો જોવા 
મળ્યાં છે. આના વિશેની જાણકારી સીમિત 
છે. આ અવસ્થામાં શરીરનાં અનેક 
અવયવોમાં નુકસાન થયું હોય તેને 1 પાણ 
૦%૪ટવ્રળ 5501 ્લટ્તિ કહેવામાં આવે છે. 
જેમાં હૃદય, સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ, ફેફસાં, 
કિડની, ત્વચા, મગજની અસર સાથે 
આપણી મનોદશા પણ નબળી પડે છે. 

વિવિધ લક્ષણો એ. વ્યક્તિની ઉંમર, 
શરીરનું બંધારણ (મેદસ્વીપણું) સાથે 
બીજી બીમારીઓ. જેવી કે ડાયાબિટીસ, 


68 * નવનીત સમર્પણ * ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ 


570110111૯, 


ફેફસાંના રોગ, હૃદયરોગ, નબળી ઇમ્યુન 
સિસ્ટમ પર આધારિત છે. અને લક્ષણો 
પણ જુદાં જુદાં પ્રમાણમાં જોવાં મળ્યાં 
છે. સૌથી સામાન્ય લક્ષણોમાં મુખ્યત્વે 
થાક 58 ટકા, માથામાં દુખાવો 44 ટકા, 
એકાગ્રતાનો અભાવ 27 ટકા, માથામાં 
વાળનો ઘટાડો 25 ટકા, શ્વાસ લેવાની 
તકલીફ અથવા ગંધજ્ઞાન અભાવ 24 
ટકા પેશન્ટોમાં નોંધાયાં છે. એક રિસર્ચ 
પ્રમાણે હળવી બીમારી ભોગવી ચૂકેલા 
પેશન્ટોમાં 27 ટકા અને ગંભીર માંદગી 
હોસ્પિટલમાં ભોગવીને ઘરે આવેલા 75 
ટકા લોકોમાં લાંબા સમય સુધી લક્ષણો 
જોવાં મળ્યાં છે. આ અવસ્થા ક્રોનિક 
બનશે કે નહીં એ વિશેની જાણકારી તો 
ભવિષ્યમાં જ મળશે. આનો કોઈ ચોક્કસ 
ઇલાજ અત્યારે ઉપલબ્ધ નથી. 

ફેફસાં પર થયેલી અસરમાં શ્વાસ 
લેવામાં થતી તકલીફ, ખાંસી, હૃદય- 
છાતીમાં દુખાવો, હૃદયની તેજ 
ધડકન અથવા તેજ થતી નાડી, અહીં 
હૃદયની માંસપેશીમાં થયેલું નુકસાન 
(100૦ત્દ'તાધંડ) ભાગ ભજવે છે. શરીરના 
સ્નાયુઓ અને સાંધામાં દુખાવો, ચક્કર, 


મગજને થયેલા નુકસાનને કારણે નબળાઈ, 
થાક, ગંધ અને સ્વાદનો અભાવ, માથામાં 
દુખાવો, સ્રીઓના માસિક સવમાં 
અનિયમિતતા, કિડની અને લિવરને થયેલું 
નુકસાન, તાવ, ડાયાબિટીસના પેશન્ટોમાં 
ડાયાબિટીસ કાબૂ બહાર થતાં ગ્લુકોઝની 
માત્રામાં થતો વધારો અને થોડા પેશન્ટોમાં 
પ્રથમવાર થતું ડાયાબિટીસનું નિદાન. 
આમ થવાનું કારણ-પેન્ક્રિયાસમાં રહેલા 
બીટાસેલ્સ (8ત્ટાડ) પર વધુ પ્રમાણમાં 
રહેલા 4008 2 રિસેપ્ટર, વાઈરસના 
આક્રમણ સાથે આ કોષોનો થતાં નાશને 
કારણે ઇન્સ્યુલિનના ઉત્પાદન અને સ્રાવમાં 
ઘટાડો. ત્વચા પરની અસરને કારણે માથા 
પરથી વાળ ઊતરે, ચાઠાં પડે. 

માનસિક અવસ્થા પર આની અસર 
જોવા મળી છે. એક અવસ્થા બ્રેઈન 
ફોગ (ઉ્ાંતત ₹૦છ) તરીકે ઓળખાય છે. 
જેમાં વ્યક્તિના વિચારો સ્પષ્ટ નથી હોતા 
અથવા વિચારવાની શક્તિ મંદ પડે છે. 
એકાગ્રતા ઘટે છે યાદશક્તિ નબળી પડે 
છે. મૂડ ખરાબ થાય છે. નિર્ણય લેવામાં 
તકલીફ થાય છે. આ લક્ષણો પુરુષો કરતાં 
સ્રીઓમાં વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળ્યાં છે. 

બીજી અવસ્થાને €૦ત-19 /તઝ્તંટા% 
50 તાલ નામ આપવામાં આવ્યું 
છે. જેમાં મૂંઝવણ, ગભરામણ સાથે 
આત્મવિશ્વાસ ઘટે છે. તમે જે કામ કરતા 
હતા એમાં કાર્યદક્ષતાનો અભાવ પેદા 
થાય છે, વ્યક્તિ પોતાના રેગ્યુલર જોબ 
પર જતાં ડરે છે. બીજા લોકોને મળતાં 
ગભરાય છે. ઘરની બહાર નથી નીકળતી. 


માનસિક તણાવ અનુભવતા ડિપ્રેસ થઈ 
જાય છે. અનિદ્રાની શિકાર બને છે. જે 
અટપટું કે ગૂંચવણભર્યું કામ કરતી હતી 
એ. નિભાવવામાં અડચણ પડે છે. 

આ બધાં લક્ષણોની પકડમાંથી બાળકો 
અને ટીનએજર્સ પણ બાકાત નથી. પણ 
એમનામાં ટકાવારી ઓછી છે. 

જો આ શારીરિક કે માનસિક લક્ષણો 
6થી 12 અઠવાડિયાં ટકે તો એને /ત્પધટ 
17૦૭5 €૦વ 35) 10100૯ કહેવાય છે. 
12થી 24 અઠવાડિયાં સુધી ટકતાં લક્ષણોને 
1.બાટ્ઠુ 205 €૦ળંવ $5)વા'ભળલ નામ 
અપાયું છે. 24 અઠવાડિયાંથી વધુ ટકતાં 
લક્ષણોની અવસ્થાને ળ્ટાડાંડાલપ 2૦5 
€૦ખંવ 5) 10100૯ ગણવામાં આવે છે. 

આ બીમારી થવાનું ચોક્કસ કારણ 
કે કારણો વિશે. નિષ્ણાતોમાં ચર્ચા ચાલુ 
છે. પ્રાથમિક માંદગી બાદ (હત્પાટ 
[પડ વાઈરસનો શરીરમાં પૂરતો 
નાશ ન થવાથી શરીરમાં જીવંત રહેલા 
વાઈરસને કારણે, (આમ નબળી પડેલી 
ઇમ્યુન સિસ્ટમને કારણે સંભવ છે) 
અથવા તો. ઇમ્યુન સિસ્ટમ દ્વારા જોઈએ 
એના કરતાં વધુ પડતા પ્રતિકારને 
કારણે શરીરના અવયવોમાં ચાલુ રહેલું 
નુકસાન (1તત્વાણપપતધં૦) ચાલુ રહેતાં 
આમ થાય છે કે પછી હોસ્પિટલમાં 
રેસ્પિરેટર પર અવલંબિત રહેલા, 
ભોગવેલો માનસિક ત્રાસ આનું કારણ 
છે એ નક્કી નથી થઈ શક્યું. ભવિષ્યમાં 
વધુ એકત્રિત થનાર માહિતી. આના પર 
વધુ પ્રકાશ પાથરશે. આવનાર સમય 


ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ * નવનીત સમર્પણ * 69 


આનો. જવાબ શોધવામાં મદદરૂપ થશે. 

આનો અસરકારક ઇલાજ શોધાયો 
નથી. એક રિસર્ચ-સ્ટડી પ્રમાણે આ 
પેશન્ટોને કોવિડ-19ની વેક્સિન આપવામાં 
આવતાં 57 ટકાનાં લક્ષણોમાં સુધારો 
જોવામાં આવ્યો હતો. લગભગ 24 ટકાનાં 
લક્ષણોમાં ફરક ન પડ્યો, અને બાકીના 
19 ટકાનાં લક્ષણો વધારે વિકૃત થયાં હતાં. 
મોર્ડના વેક્સિન લેનાર વ્યક્તિઓમાં બીજી 
વેક્સિનો કરતાં સુધારાની માત્રા વધારે 
હતી. અને નુકસાન ઓછા પ્રમાણમાં જોવા 
મળ્યું છે. 

સુધારો. થવાનું કારણ? વેક્સિનને 
કારણે સશક્ત થયેલી ઇમ્યુન સિસ્ટમને 
કારણે શરીરમાં રહેલી વાઈરસની 
સંખ્યામાં ઘટાડો. આ રિસર્ચે આશાનું 
કિરણ પ્રગટાવ્યું છે. આશા અમર છે. 

જો દુર્ભાગ્યે તમે આમાંથી પસાર થઈ 
રહ્યા છો. તો એના માટેના થોડા ઉપાયોની 
જાણકારી આપું છું. જો તમને ડાયાબિટીસ, 
હાઈ બીપી, હૃદય, ફેફસાંની બીમારી 
કે બીજી કોઈ પણ બીમારી હોય એને 
કાબૂમાં રાખવા ડોક્ટરની સલાહ મુજબ 
ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ રાખો. આલ્કાહોલ અને 
સ્મોકિંગથી દૂર રહો. પૌષ્ટિક આહાર, 
રેગ્યુલર એક્સરસાઈઝ, પૂરતી ઊંઘની 
આદત પાડો, મનને આનંદમાં રાખો, 
મિત્રો અને કુટુંબીજનો. સાથે સમય પસાર 
કરો. દિવસ દરમિયાન ઊંઘવાનું ટાળો. 
વધુ પડતા પ્રકાશ અને ઘોંઘાટથી દૂર 
રહો. ઊંઘવાના સમયના એક કલાક 
પહેલાં ટી.વી. જોવાનું બંધ કરો, જેથી 


70 * નવનીત સમર્પણ * ઓગસ્ટ ૨૦૨૧ 


મન ઉત્તેજિત ન થતાં તમને આરામ મળે. 
માનસિક તનાવ દૂર કરવા સારાં પુસ્તકો 
વાંચો, ગમતું સંગીત સાંભળો. 

શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતી હોય 
તો, પ્રાણાયામ અને યોગ કરો. જરૂર 
પડે તો ડોક્ટરને મળો, કદાચ છાતીનો 
એક્સ રે કે સી.ટી. સ્કેનની સાથે તમારી 
બ્રિધિંગ (3'લ્ત11ટ) કેપેસિટીની ટેસ્ટની 
પણ જરૂર પડે જેથી તમારાં ફેફસાંને 
નુકસાન થયું છે કે નહીં એ જાણી એની. 
ટ્રીટમેન્ટ કરી શકાય. 

છાતીમાં દુખાવો થતો હોય, નાડી તેજ 
ચાલતી હોય, ચક્કર આવતાં હોય તો 
કાર્ડિયોલોજિસ્ટની સલાહ લેવી. માનસિક 
બીમારી હોય તો સાઈડકિયાટ્રિસ્ટને 
મળવામાં સંકોચ ન અનુભવશો. 

જરૂર હોય તો ઓક્સિજનનો ઉપયોગ 
કરવો જોઈએ. તમારા જોબમાં, રોજિંદા 
કામમાં અને લાઈફમાં પૂર્વવત ઇન્ટરેસ્ટ 
લેવા માંડો. મેમરી નબળી હોય તો, જે 
ભૂલી ગયા હોય તે શાંતિથી વિચારો, યાદ 
કરો. અટપટું-જટિલ કામ કરતા હો તો 
સિમ્પલ કામ પહેલા ચાલુ કરો અને ધીરે 
ધીરે વિશ્વાસથી આગળ વધો. યાદશક્તિને 
સશક્ત બનાવવા પહેલાં ત્રણચાર વસ્તુઓ 
યાદ રાખો અને ધીરેધીરે એમાં વધારો 
કરો. જરૂર પડે તો મન પર ટેન્શન ન 
વધારતાં યોગ્ય મદદ અને માર્ગદર્શન 
મેળવો. બાહ્ય પ્રવૃત્તિમાં રસ લો. આજ 
નહીં પણ આવતી કાલ ઊજળી છે એ 
વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા સાથે આગળ વધો. 

“10101 


